•#!"»V 


■HP 


-**■■ 


r^.vA  =>    1-12- 


7  /       •  . 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/annerchiadydeudd02quor 


Y  FARW  WEDI  EI  CHYFODI  YN  FYW 


HEN    GREFYDD    NEWYDD. 

TRAETHAWD 


YN  DANGOS 


ANGHYFNEWIDIOLDEB   TEYRNAS  DDUW. 


CAN    CAPT.    D.    JONES. 


"Casts  mtfi  tb  Arglwtdd  ni'm  nbwidib,"  &c— Malachi. 

"  A  rb&i  yn  wir  a  osododd  Dow  yn  yr  Eglwys;  yn  gyntaf  Afostoiiok,  y» 
ail  Pbofhwydi,  yn  drydydd  athrawon,  yna  gwybthiap:  wedi  bynny  iiomiai  i 
iachau,  cynorthwyau,  llywodraethau,  bhywiogaethau   tafodac." — Paul. 

"Eithr  pe  bai  i  ni,  neu  i  Angel  o'r  nef  Efengylu  i  cliwi  amgen,  na'r  hyn  a 
EfcnRylasom  i  chwi  bydded  Anathema."— Paul  etto. 

"  Ac  efe  (Crist)   a  eagynodd  i'r  uchclder  ac  a   roddes  roddion  i  ddyrjion." 

"Ac  Efb  a  rodde's  rai  yn  Afostolion,  a  rhai  yn  Brofhwydi,"  &c.— Paulfyrh. 

"Dymunaf  ar  bob  Cymro  a  wel  y  traethodyn  hwn  ei  ddarllen  yn  bwyllog  a 
diduedd,  ai  farnu  (nid  cyn  ond  wedi  ei  (rymharu)  wrth  v  Gyfraith  a'r  uystiol- 
aetb,  wrth  yr  hon  y  bernir  ni  oil  cyn  hlr;  ond  ni  foddlonaf,  i  DduwiDyddion 
y  byd  eistedd  mewn  barn    arnaf,  am  na  osodwyd  hwy  yn  iarnwyr."— Yb  awdwb. 

"  Profweh  bob  peth,  a  deliwch  yr  hyn  sydd  dda." — mcdd  Paul. 

"  Y  neb  a  attebo  beth  cyn  ei  Glywsd,  ffoliueb  a  chywilydd  fyad  iddo."— Solomon, 


SKA3TKAWS,  Sihif.  2af. 


GWRECSAM  : 

ARGRAFFWYD  GAN  WILLIAM  BAYLEY,  HBOLESTYK. 

1845- 


RHAGYMADRODD. 


Un  o  wrthrychau  godidoccaf  y  byd,  ie,  prif  addurn  y 
greadigaeth,  yw,  Meddwl  annibynol,  rliodd  y  nef  yw  lion 
i  ddynion,  a'r  hynottaf  o'i  holl  roddion  :  yr  hwn  ni  feiddia 
feddwl  drosto  ei  hun,  nid  yw  ddynol,  a'r  hwn  nad  ym- 
ddwyn  yn  gyferbyniol,  iw'r  rbagrithiwr  gwaethaf  c'r  hil 
ddynol !  Ychydig,  mewn  cydmariaeth  sydd  yn  meddu  ar 
yr  anian  auraidd  bon,  am  nad  ydynt  yn  gwybod  ei 
gwerth ;  ond  yr  wyf  fi,  er  yr  unig  un  o  bil  Gomer  ar  a 
welais  yn  y  wlad)  yn  honi  fy  bawl,  nid  yn  unig  i  gredu,  ond 
hefyd  i  amlygu  yr  athrawiaetb  a  osodir  allan  yn  y  traeth- 
awd  hwn,  ie  mae'n  ddyledswydd  arbenig  arnaf  gyhoeddi  'r 
hyn  a  gredaf  yn  wirioneddau  dwyfol ;  ped  esgeuluswn  hyny 
ni  byddwn  ddieuog  ger  bron  fy  marnwr.  Gwirionedd  yw'm 
cleddyf,  a  gwn,  mae'r,  hwn  ydwyf."  Sy'n  cynal  fy  neheu- 
law  :  ei  waitb  Ef  yw,  am  hyny  nid  ofnaf  betb  a  wnel  dyn  i 
mi! 

Ei  air  ef,  yw'r  unig  reol  anfFaeledig  a  hyny  heb 
un  £&\)<m\di&  ffaeledig  arno."  A  dymunaf  ar  y  darllenydd, 
gydmaru,  yn  onest,  a  diduedd  y  pethau  hyn,  (nid  wrth 
Gyffes  yr  hen  dadau,)  ond  wrth  y  Gyfraith  ar  dystiolaeth, 
oni  ddywedant  yn  61  y  gair  hwn,  hynny  sydd  am  nad  oes 
oleuni  ynddynt.  Pa  un  a  ydyw  y  pethau  hyn  felly  ?  Sydd 
boliad  pwysig  iawn,  ac  a  ddylai  gael  ei  atteb,  nid  wedi  ond 
cyn  eu  cymharu  a'r  drych  cywir  ;  canys  y  neb  a  attebo  betb 
cyn  ei  glywed  ffolineb  a  chywilydd  fydd  iddo.!'  medd  Sol. 
Dywed  Paul,  "  Profwch  pob  peth,  deliwch  yr  hyn  sydd 
iida,"  Na  fydded  i  neb  ddyfod  i  benderfyniad  byvbwyll  am 
yr  athrawiaetb.  bon,  o  herwydd  ei  bod  yn  ymddangos  yn 
newydd  a  dieithr,  canys  yr  hynaf  un  o  bob  atbrawiaeth  yw  ; 
a  sicr  yw  na  bydd  ddieithr  i  neb  yn  yr  ail-fyd,  os  bydd  yn 
hwn. 


Cyfrifaf  yr  hwn  a'i  prawf  yn  anysgrythyrol,  (mewn 
yspryd  addas,)  yn  ffrund  peiiaf,  ie  yn  wladgarwr  da  ;  a 
rhwymaf  fy  hun  i  alw  y  cyfeiliornad  yn  ol,  (wedi  ei  brofi 
felly,  y  Bibl  yn  unig,  fel  mae'n  ysgrifenedig,  yn  rheol)  yn 
y  modd  mwyaf  cyhoeddus.  Ond,  o'r  ochr  arall,  os  con- 
demnia  neb  ef  cyn  ei  chwilio,  gan  roddi  rhwystrau  ar  ei 
ffbrdd,  efe  a  brawf  ei  hun  yn  annoeth  ac  annheg,  yn 
wrthwynebwr  y  gwirionedd  ;  ie  yn  elyn  yw  genedl  ei  hun  ; 
a  bydded  Solomon  yn  farnwr  arno. 

Na  farner  yr  athrawiaeth  hon  yn  61  yr  ystoriau  disail, 
a'r  mil  ond  un  o  chwedlau  celwyddog,  sydd  eisoes  wedi 
gorlifo'r  wlad  yn  erbyn  yr  enw  hwn  ;  canys  gallaf  brofi 
pob  un  a  glywais  etto,  yn  gelwyddog  a  disail ;  a  rhoddi 
hollol  foddlonrwyrld  i  bob  dyn,  a  addef  un  math  o  brawf. 

Ni  wna  un  dyn  egwyddorol  feio  ar  fy  iaith,  os  nad  yw 
mor  ramadegol;  oherwydd  na  fuom  ymhlith  Cymry  nemawr 
eryn  fachgen  ;  ond  wedi  bod  er's  dros  ddeunaw  mlynedd, 
bron  o  hyd,  ymysg  iethoedd  ereill,  lie  na  chlyw'n  air  o 
honi ;  yn  enwedig  am  y  saith  mlynedd  diweddaf,  ni 
svvniodd  un  Cymro  dyrtyr  fwyn  fy  ngwlad  am  awr  yn  fy 
nglyst ;  ac  ni  allai  dim  llai  na  chariad  at  fy  ngwlad,  a 
dymuniad  mawr  i'm  cyd-genedl  gael  y  gwir ;  ie  fel  y  mae 
yn  yr  lesu,  fy  nghymell,  dan  y  fath  anfanteision ;  i  gynyg 
iddynt  yr  egwyddorion  hyn,  gan  wybod  eu  bod  yn 
wahanol  i  bob  athrawiaeth  sydd  yn  y  wlad !  Ond  gwell 
genyf  anturio  ar  fy  nyledswydd,  ar  gost  pob  peth,  hyd  yn 
nod  enw  da  (yr  hwn  a  gyfrifaf  yn  well  nac  aur  coeth  lawer) 
ie,  os  bydd  raid  rhoddi  bywyd  liefyd  yn  offrwm  gwirfodd- 
ol  dros  y  gwirionedd,  nac  anturio  ar  gost  cydwybod  effro 
i  wyddfod  ei  hawdwr,  i  gyfarfod  un  Cymro,  wedi  celu  y 
pethau  hyn  oddiwrtho  ! ! 

Gwrecsam,  Ebiill  4,  1845- 


ANNERCHIAD 

Y  DEUDDEG  APOSTOL  YN  EGLWYS  IESU  GRIST* 
SAINT  Y  DYDDIAU  DIWEDDAF. 


AT  HOLL  FRENHINOEDD  Y  DD\EAR,  AT  RAGLAW,  AC  AT 
LYWIAWDWYR  UNOL  DALEITHIAU  YR  AMERIG,  AC  AT 
LYWYDDION,  A  HOLL  BOBL  Y  BYD. 

\(Jyfieithiedig  o'r  Saeionaeg.] 


Yn  Annerch, 

Gwybyddwch  foci  tevrnas  Dduw,  yr  lion,  y  rhagddywedod  1  yrhen 
Brophwydi  am  dani,  ac  y  gweddiwyd  cyraaint  am  ei  dyfodiad  yn 
mhob  oes,  eisioes  werli  dyfod ;  Ye,  y  deyrnas  hono  ag  sydd  i  ienwi 
yr  holl  ddaear,  ac  i  sefyil  yn  dragywydd. 

Rhyngodd  bodd  i'r  Elohim  mawr,  y  Jehofah,  lefaru  o'r  nefoedd 
yn  yehwanegol,  a  chymdeithasu  a  dyn  ar  y  ddaear,  drwy  weledig-» 
aethau,  a  thrvvy  weinidogaeth  Cenhadon  Sanctaidd. 

Drwy  yr  offerynau  hyn  adferwyd,  neuroddwyd  i'r  byd,  yr  Offeir- 
iadaeth  Fawr  diMgywyddol,  yn  ol  Urdd  ei  Fab,  sef  yr  Apostoliaeth. 

Mae  yr  Offeiriadaeth  oruchel,  neu  yr  Apostoliaeth  hon,  ynmeddu 
agoriadau  teyrnas  Dduw,  drwy  ba  rai  mae  y  gallu  i  rwymo  ar  y 
ddaear,  yr  hyn  a  rwymir  yn  y  nefoedd,  ac  i  ryddhau  ar  y  ddaear  yr 
hyn  a  ryddheir  yn  y  nef ;  mewn  gair,  i  wneuthur,  ac  i  weinyddu  yn 
mhob  peth  a  berthvnant  i  ordinhadau,  cyd-drefniad,  llywodraeth,  a 
hyfFonliliad  teyfmifi  Dduw1. 

Mae  wedi  ei  sefydlu  yn  y  dyddiau  diweddaf,  fel  yr  adferiil  pob 
peth  a  lefarwyd  <lrwy  y  prophwydi  er  dechreuad  y  byd,  er  mwyn 
darpitru  y  lfordd  i  ddyfodiad  Mab  y  dyn. 

Ac  yr  ydym  yn  awr  yn  dwyn  tystiolaeth,  fod  ei  ddyfodiad  Ef  yn 
agos ;  ac  y  gwel  yr  holl  geuhedloedd  a'u  brenhinoedd  ef  yn  dyfod 
ar  gymylau  y  nef,  gyda  nerth  a  gogoniant  mawr,  cyn  pen  la.*ei' 
blwyddyn  etto. 

Anghenraid  fod  ymbarotoad  mawr  i  gyfarfod  a'r  fath  amgylc 
pwysig. 

O  ganlyniad,  yr  ydym  yn  anfon  attoch  drwy  awdurdod  o'r  uchel* 
der,  gan  orchyrnyn  i  bawb  o  honoch  edifarb  u,  a  dyfod  yn  ostyng- 
edig  fe.  plaut  bychain,  o flaeu  mawrhydi  Y  Sanctaidd  Un;  adylod 


at  Iesu  a  chalon  ddrylliog,  ac  ag  yspryd  cystuddiedig,  fel  eich  bert- 
yddier  yn  ei  enw  ef,  er  maddeuant  pechodau,  (hyny  yw,  eich  claddu 
mewn  dwfr  i  gyffelybiaeth  ei  gladdedigaeth  ef,  a  chyfodi  draehefn  i 
fywyd  newydd  yn  ol  cyffelybiaeth  ei  adgyfodiad  ef ) ;  a  chwi  a  dder- 
byniwch  ddawn  yr  Ysbryd  Glan,  drwy  arddodiad  dwylaw  apostol- 
ion  a  hennriaid,  yr  oruchwyliaeth  fawr  a  diweddaf  hon  o  drugaredd 
Duw  i  ddyn. 

Tystia  yr  Ysbryd  hwnw  i  chwi  y  gwirionedd  o'n  eenadwri  a'n 
tystiolaeth,  efe  a  oleua  eich  meddyliau,  ac  a  fydd  ynoch  yn  ysbryd 
prophwydoliaeth  a  datgnddiad ;  y  pethau  a  aethant  heibio  a  ddwg 
efe  1  en  c'f  a'ch  dealldvvriaeth  ;  a'r  pethan  sydd  i  ddyfod  a  fynega 
efe  i  chwi.  Cyfrana  befyd  i  chwi  lawero  ddoniau  ardderchog  a  go- 
goneddus ;  megys  dawn  iach;  u  y  cleifion,  a  derbyn  iach'id,  drwy 
arddodiad  dwylaw  yn  enw'r  Iesu;  bwrvv  all-in  gythreuliaid  ;  a  hyd 
yn  nod  i  weled  gweledignethau,  a  chael  ymddiddan  ag  Angylion  ao 
Ysbrydion  o'r  byd  anweledig. 

Drwy  oleum  yr  Ysbryd  hwn,  yr  hwn  a  dderbyniweh  drwy  weini- 
yddiad  yr  ordinhadau — drwy  awdurdod  a  grym  yr  Apostoliaeth  a'r 
Offeiriadae.h  Sanctaidd,  galluogir  chwi  i  ddeall,  ac  i  fod  yn  blant  y 
goleuni ;  y  byddoch  yn  baro  1  i  ddi  inc  rhag  yr  holl  bethau  sydd 
yn  dyfod  ar  y  ddaear,  ac  i  se-fyll  gerbron  Mab  y  Dyn. 

Yr  ydym  yn  tystiolaethu  mai  yr  athrawi  -eth  hon  yw  athrawiaeth 
efengyl  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  yn  ei  chyflawnder ;  mai  hon  yw  yr 
unig  wir  elent^'l  dr.igvwvddol,  ac  aughyfnewidiol ;  a'r  unig  drefn  a 
ddatguddiwyd  i'r  ddaear  er  c.idwedigatth  dvnolion. 

Yr  ydym  hefyd  yn  tystiolaethu  fod  yr  "  Indiaid"  (fel  eu  gelwir) 
sydd  yn  Ngogledd  a  Debeubarth  yr  Amerig,  yn  weddilbon  o  lwyth- 
nu  Israel,  megvs  yr  aralvgwyd  eisioes  drwy  ddatguddiad,  a'r  dar- 
ganfyddi-id  o'u  hen  Oracli.u,  a'u  ccf-lyfrau;  a'u  bod  ar  gael  eu 
casglu  vnghyd,  eu  gwareiddio,  a'u  gwneuthur  yn  un  genedl  yn  j 
tir  (*©didbg  hwn 

Y  deuant  hefyd  i  wybodaeii  o'u  cyn  didau,  a"  o  gyflawndcr  yr  ef- 
engvl ;  y  cofleidiant  hi,  ac  y  deuant  yn  gangen  gyfiawn  o  dy  Israel. 

Yr  ydym  yn  tys  io  ymhellach,  fod  yr  Arglwydd  wedi  pennodi 
Dinas  Sanctaidd,  a  thend,  i  gael  eu  hadeiladu  ar  y  cyfandir  hwn,  fel 
y  gweinvdder  yr  ordinhadau  a'r  eynnysgaeddiad  a  berthynant  i'r 
Oiffeiriadaeth  ;  fel  y  delo  y  Cenhedloed  \,n'r  gweddill  o  Israel  yno, 
i  addoli  yr  Arglwydd,  i  gael  eu  hyfforddi  yn  ei  ffyrd  1,  ac  i  gerdded 
yn  ei  lwvbrau ;  yn  fyr,  i  gwblhau  eu  darpariadau  erbyn  dyfodiad  yr 
Arglwydd. 

Yr  ydym  yn  tystio  hefyd,  fod  yn  orchymynedig  i'r  Iuddewon 
ymhlith  yr  holl  genhedloedd,  yn  enw  y  Messiah,  i  barotoi  i  ddych- 
welyd  i  Jernsalem  yn  Palestine,  i  adeiladu  y  ddinas  honno,  a  theml 
i'r  Arglwydd  :  ac  liefyd  i  drefnu  a  sef\  dlu  eu  llywodvaeth  wladvvr- 
iaethol  d-"m  eu  Uywiawdwyr,  cu  barnwyr,  a'u  cynghorwp  eu  hunaim 
yn  y  wlad  honno. 


Canys  bydded  hysbys  byu  iddynt,  ein  bod  ni  yn  awr  yn  dal  all- 
weddau  yr  oii'eniadaeth  a'r  deyrnas,  ag  sydd  yn  fuan  i  gael  eu 
badferu  iddynt  hwy.  Am  uynuy,  bydded  idilyut  hwy.hau  befyd 
edifarh  .u,  a  darpaiu  i  roiidi  ufutld-dod  1  ordinhadau  Duw. 

Ac  yu  awr,  O  eiuvi  frenlunoedd,  llywydilion,  a  pbobloedd  yr  boll 
genliedtOedd,  clywch  air  yr  Argavydd ;  canys  mae  y  gorchymyn  hwn 
j  chwi,  ac  anuogir  cbvvi,  nid  yu  uuig  i  edifarh  .u  ac  uiuddhau  i'r  ef- 
eugvl  yu  ei  chytiawnder,  a  tlirwy  nynuy  ddyfod  yn  aelodau,  neu 
ddinasyddion  o  deyrnas  Dduw;  ond  ^orchymynir  i  chwi  hefyd  yn 
eiuv  iusu  Cirist,  i  roddi  eicb  arian,  eicli  aur,  eich  llongau,  eich  ager- 
fadau;  eicli  eledrifyrdd,  eich  ineireh,  cemydau,  a'ch  camelod,  inewn 
gwasanaeth  prysur,  1  gyflawni  yr  anicanion  hyn ;  canys  bydded  hys- 
bys i  chwi,  uiai  yr  uuig  iaehawdwriaeth  a  adawyd  i"r  Cenhedloedd, 
ydyw  drvvy  eu  cael  yn  yr  un  cyfainmod,  ac  yn  addoli  vvrth  yr  un 
cyssegr  a  phobl  Israel.  Mewn  gair,  rhaid  iddynt  ddyfod  dan  yr  un 
faner ;  canys  bydd  uu  Arglwydd,  a'i  enw  yn  un,  ac  Efe  a  fydd  yn 
fivniu  (bos  yr  noil  ddaear. 

Mae  Sai.ic  y  dydiliau  divveddaf,  er  eu  sefydliad  cyntaf  yn  y 
flwyddyn  18J(J,  wedi  bod  yn  dylodion,  yncael  eu  herlid,  euniweidio, 
ac  wedi  biad  yn  bo  d  gystuddiechg.  Maent  weih  aberthu  eu  hamser, 
a'u  med.haimau  yn  Ue.a-ith,  er  mwyn  sefydlu  teymas  Dduw,  ac 
eangu  ei  llmyuau  drwy  weinidogaetn  yr  efengyl.  Dioddefasant 
eisiau,  newyn  a  charcharau,  eu  uespeuio  o'u  tai.  eu  tboedd,  eu  cartrefi, 
a'u  rhyddid  gwladol,  o  herwydd  eu   ysciolaeth. 

Oud  nid  hyu  yw'r  cvvbl.  Eu  sefyulwr  cyntaf,  Mr.  Joseph  Smith, 
yr  hvvu  a  wnaetnp.vyd  gan  Dduw  yn  brophwyd  ac  apostol,  maw* 
mewn  gair  a  gweithred ;  a'i  frawd  ilyrum,  yr  hwn  hefyd  oedd  yn 
broph.vyd,  a  ieitim'wvd  yn  a-reuloa  o  achos  v  ewh'ioccdd,  ac  a  sel-- 
issant  eu  tystiolaeth  a'u  gvvaed  ;  ac  etto,  nid  y  w  y  gwaith  ond  megys 
yn  dechivu.  Y  mae  gwaitii  mawr,  gogoneddus,  ac  ardderchog,  etfco 
i  gael  ei  wneulhur,  drwy  ledaenu  y  gvuriouedd  a'r  deyrnas  ymhlitb 
y  Cenhedloedd  :  drvvy  aciferu,  rheoieiduio,  addysgu.  a  sefydlu  yr 
lu  lile.voa ;  trwy  gasg;u,  hyrtbr.ldi,  eynnorthwyo,  gwareiddio,  dysgu, 
a  gwemyddu  iaehawdwriaeth  1  weddid  Israel,  ar  y  eyfandir  hwn : 
trwy  adeiladu  Jerusalem  yn  Palestine;  yngbyd  a  dinasoedd,  trefi* 
teinlau,  a  ciiyssegrau  Z  on  yn  yr  Amerig;  atiirwy  gasgluy  Cenhedl- 
oedd hefyd  1  rwymyn  y  cyfammod  a'r  gyfundrem;  a'u  haddysgu 
hwythau  ymhob  petli  a  berthyu  i'w  sancieiduiad  a'u  darpariad,  fel 
y  byddo  boll  eglwys  y  Saint,  yn  Geuheuioedd,  luddewon,  ac  Israel- 
jaid,  wedi  ei  piiarotu,  lei  priod-fcrch,  erbyn  dyi'odiad  yr  Arglwydd. 

Ac  yn  awr,  O  chwi  freiminoedd,  llywoiuaethwyr,  rheolwyr,  cyng* 
horwyr,  barnwyr,  deddfwyr,  peudetigion,  arglwyddi,  a  chyfoethogion 
y  ddaear,  a  adenrcn  c»i>n  ni  yn  yr  yaidreck,  i  lafurio  heb  eich 
cymhorth,  mewu  gwaith  mor  fawr  ?  ai  ynte,  a  gyfranogwch  chwi 
gyd  i  ni  yn  y  llafuf,  y  budded,  yr  hunan-ymwadiad,  a  gogcmiantt  yr 
unrhy  w  ? 

a2 


4 

On?  p^eirthyna  y  peth  hwn  i  chwi  yn  gystal  ag  i  nin^an  ?  Onid  yw 
vedi  ei  roddi  er  adnewyddiad  y  byd — a  dysgu  i'r  cerhedloedd  ddoeth- 
ineb — a  llenwi  y  ddaear  a  goleuni,  gwybodaeth,  gwirionedd,  undeb, 
tangnefedd,  a  chariad  ?  fel  y  deuai  y  milnwyddiant  mawr,  neu  y  Sab- 
footh  o  orphwysfa  hwnw,  a  ddysgwyliwyd  cyhyd.  ac  y  gobeithir  am  dano 
gan  bob  dyn  daionus?  Yr  ydyra  ni  yn  tystio  mai  felly  y  mae  ;  a'r 
,c/flawni  id  o'n  ge'.riau  a'u  p  a  vf  yn  wirionedd,  i  filiynau  ett  j  a  enir,  ac  y 
mae  rhai  yn  awr  yn  fyw  a  welant  y  diweddglo  o  honynt. 

Deuweh,  ynte,  yn  gynnorthwy  i'r  Arglwydd,  ac  i  ninnau.  Estynwch 
«ich  amddiffyniad  a'ch  cydweithrediad  ewyllysgar  ac  eof.i  yn  y  chvvyl- 
<lroad  moesol,  a  gogoneddus  hwn. 

Etto,  dywedwn,  drwy  air  yr  Arglwydd,  wrth  y  bobloedd  yn  gystal  a'u 
flywodra.t'auyr,  y  mae  anghenraid  am  eicb  c.  fnogneth  gnf,  a  ch  cym- 
morth  yn  y  gwaith  ardderchog  hvvn ;  ac  yr  ydym  y  waith  byn  yn  eich 
cymhell,  yn  enw  lesu,  i  ymaflyd  yn  wrol  ynddo,  o'r  dydd  hwn  allan. 

Agorwch  ddrysau  eich  tai,  eich  addoldai,  a'ch  calonnau  i'r  gwirion- 
edd;  gwrandewch  ar  apostolion  a  henuriaid  eghvysi;  y  saint  pan  y 
deuant  i'ch  dinasoedd  a'ch  cymmydogaethau ;  darllenwch,  a  chwiliwch 
yr  ysgrythyrau  yn  fanwl  a  ydyw  y  pethau  hyn  felly  ;  darllenwch  gy- 
hoeddiadau  y  Saint,  a  chynnorthwywch  hwy  i  w  cylioeddi  i  eraill ;  ym- 
drechwch  gael  tystiolaeth  yr  Ysbryd,  deuwch,  ac  ufuddhewch  i'r  efengjl 
Ogoneddus  yn  ei  chyflawnder ;  a  rhoddwch  eich  cymhoi  th  i  adeiladu 
dinasoedd,  a  chyssegrau  ein  Duw. 

Yn  fuan  rhaid  i  feibion  a  merched  Zion,  gyssesrru  rhan  helaeth  o'u 
hamser,  i  hyfforddi  plant  y  goedwig ;  canys  anghanraid  iddynt  hwy. 
thau  gael  eu  dysgu  a'u  hyfforddi  yn  y  celt'yddydau  gwareiddiadol.  yn 
gystal  ag  yn  yr  efengyl.  Rhaid  eu  dilladu,  eu  porthi,  a'u  dysgu  yn 
egwyddorion  ac  ymarferiadau  diweir.leb.  gwe.ldeidd  dr.i,  dirwest,  glun- 
weithdra.  adiwvdrwvdd  :  Haw.  n  >  fcmWo»  p«rl  -  pUVddvdau  ;  iato'n  c'refn, 

Erferiadau,  cerddoriaeth,  a  phob  peth  aiall  a  dueudant  at  eu  boneouK*. 
eiddio,  moesoli,  puro,  derchafu,  a'u  gogoneddu  hwynt,  megys  meibion 
a  merched,  breiniol  dy  Israel  a  Joseph,  y  rhai  to  yn  ymburotoi  erbyn 
dyfodiad  y  priod-fab. 

Gwybyddwch,  yn  ddi'au,  pa  un  bynnag  a  ddeuwch  chwi  yn  gynorth- 
wy  i'r  saint  yn  y  gwaith  mawr  hwn,  a:  diystyru  y  genadvvri  hon  a 
wnewch,  drwy  attal  eich  cefnogaeth  a  gwrthod  cydwtithredu.  na 
rwystrir  llwyddiant  a  hollol  oruchafiaeth  y  gwaith ;  canys  irwaith  y 
Duw  mawr  ydyw ;  am  gwblhad  pa  un  y  mae  Efe  wedi  ymrwvmo  a'i 
air  a'i  lw,  er  cyn  seiliad  y  byd.  Y  m  ,e  yr  un  addewid  a  1UV  wedi 
eu  hadnewyddu  i  ddyn,  ymhob  goruchvyliaeth  olynol.  er  y  dechreuad, 

AC    Y    MAE   WEDI    CAEI,    EI    SICRHAU    ETIO    DRWY   EI    I EF    OR   >EFOKDD 

TN  yr  oes  hon  ;  mae  efe,  gan  hyny,  wedi  ymrwymo  i'w  gydawni,  ac 
{  orchfygu  pob  rhwystrau  ar  ei  ffordd. 

Gan  hyny,  nid  i  Dduw,  nac  i'w  Saint,  ond  iddynt  eu  hunain  y  bydd 
y  golled,  os  esgeulusa  dynion  wneyd  eu  dyledswydd  yngwaith  mawr  yr 
ecferiad  rhyfeddol  hwn. 

Mae  ystyriaeth  arall  o  fawr  bwys  i  bobloedd  y  byd  a'i  llywcdraeth- 
yyr.  mewn  cyssylltiad  a'r  gwaith  mawr  hwn.  Hyny  yw  ; — pan  y  cyn- 
njdda  y  gwaith  yu  ti  fyuediad  yuilaen,  ac  y  delo  yn  wrthrvcn  niwy* 


?wy  o  sylw,  nc  o  ryfeddod  gwladol  a  chrefyddol,  ni  fydd  un  brenift, 
rbeotwr,  na  deiliad — un  gymdeithas  nac  unigolyn  yn  sefyll  yn  neutral ; 
bydd  pawb  dan  ddylanwad  y  naill  Ysbryd  neuy  lla'l,  a  s.ifant  yn  erbyn 
neu  o  blaid  teyrnas  Dduw,  a'r  cyflawniad  o'r  prophwydoliaethau  yng- 
hylch  yr  adferiad  mawr,  a  dychweliad  ei  bobl  gyfamrnodol  o'u  hir 
wasgariad. 

Rhai.  yn  debyg  i'r  hybarch  Jethro,  tad-ynghyfraith  Moses,  neu  yr 
enwog  Cyrus,  a  gynnorthwyant.  ac  a  fendithiant  bobl  Dduw;  neu,  fel 
Ruth  y  Moabes,  a  adawant  eu  pobl,  eu  cvfathrach.  a'u  gwlad,  ac  a 
d  lyweJant  wrth  y  Saint,  neu  with  Israel — "  Lieh  pobl  chwi  fydd  fy 
mhobl  i,  a'ch  Duw  chwi  fydd  fy  Nuw  innau."  Eraill  a  rodiant  ar  hyd 
lhvybrau  Piiaao  neu  B  ilak ;  caleJant  eu  calonnau  i  wrthryfela  yn 
erby.i  Duw.  a  cheiuant  d  list.ywio  ei  b  jbl.  Y  rhai  hyn  a  gyfathrach- 
ant  ig  oft'eiriaid  a  phrophwydi.  v  rliai  a  garant  gyllog  anghyriawnder, 
ac  fil  B.i'aun.  a  gelsiant  1j  i  fell  it.iio  a  swyno  Israel. 

Ni  ellwch.  gan  hynny.  sefyl.  yn  seirur,  na  bod  yn  ed .•ycbvryr  digyffro 
ar  y  iiolygfeydd  a'r  anigylcbiadau  hyny,  pa  ni  sydd  ;i'r  fath  dueddiad  yn 
eu  nhalur.  i  ddvyq  yr  ho!l  genhedl/nrdd,  a'u  credoau  at  yr  un  safon ; 
ac  felly  ih  'i  terfyn  ar  yr  boll  B.  bel  ffurfl.iu  ac  enwadau.  yniryson  a 
rliyfela.  Yn  i,  arweinjr  chwi,  naiil  ai  gan  yr  Xsbryd  daionus,  i  fwrw 
eich  cyfran,  a  chym  ry.l  rlian  ryvi  >g  gyda  Sa:nt  y  Goruchaf,  a  phobl 
gyfaniniodol  yr  Axglwydd  ;  nt-u  ar  y  llaw  arall,  chwi  a  fyddwch  yn 
elynion  prpffesedig  iddynt  ac  a'u  gwrthwynebv  ch  hyd  eithaf  eich  gallu. 

Yraleda  yr  ymxaniad  mawr  hwu  i'r  (ah  eitiiafion,  nes  y  bydd  cen- 
bedloedd  yr  hen  f\d  yu  cyduno  -i  wrth.vynebu  y  petha-i  hyn  a'u  holl 
nerth  bydli.ir.vl.  A  f>.iant  fy  Uiti  a.ife  th  i  P,ljstiaa  y.i  er  )yn  yr 
Iuddewon.  gwardia'aut  eu  din.  s.  a  dygant  drigolion  Jerusalem  i  eith- 
nfion  trueni  a  clr.  fymrdra  Yna  y  derluvua  ymdrech  ;  ac  yna  yr  yra- 
ddibynna  tynged  tvidiedloedd,  ac  ymerodraethau  ar  un  frwydyr.  Yn 
j-  frwydyr  honno  yr  euyvoga  swyddogion  a  phobl  Judah  eu  hunain, 
drwy  eu  uwro'deb  a'udvwrder  huddugo'i.iethus ;  y  gwan  yn  eu  piith 
a  fydd  fel  D  u'/dd.  a'r  gryinus  yn  eu  plith  megvs  Duw,  neu  megys 
angel  yr  Arglwydd. 

Yn  y  dydd  hwir.iw  yr  Arglwydd  a  dywult  ar  drigolion  Jerusalem 
ysbryd  gras  a  gweJ.di.iu,  a  b.vy  a  edrychant  ar  y  Messiah  yr  hwn  a 
wanasant. 

Canys  wele !  efe  a  ddisgyn  o'r  nefoedd  fel  amddi.Tynwr  yr  Iuddewon, 
ac  a  gwblhi  fuddugoliaeth  iddynt.  Ei  draed  ef,  yn  y  dydd  hwnnw,  a 
safant  ar  fynydd  yr  Olewydd.  yr  h.vn  a  Ii  x  lit  yn  ddau  yn  ei  wyddfod, 
a'r  naiil  hanner  a  symmuda  tua'r  gogledd,  a'r  banner  arall  tua'r  dehau, 
a  bvdd  dytfryn  mawr  yn  y  fan  lle'r  erys  y  mynydd  yn  awr. 

Y  ddaear  a  gryna  oddiamgylch  iddo.  pan  y  bydd  temhestl,  cen'lvs?, 
a  phliau,  yn  gymysgedig  athrwst  arfan,  rhuad  magnelau,  a  bloeddiadau 
TV  griddfannau  yr  arcbolledig  a'r  rhai  yn  meirw. 

Yn  y  dydd  hwnnw  y  torir  yn  ddarnau  yr  holl  rai  a  fyddant  yn  gwar- 
cbae  yn  erbyn  Judea  a  Jerusalem,  Ye,  pe  byddai  hyd  yn  nod  holl  bobl 
y  byd  wedi  ymgasg'u  yn  eu  herbyn. 

Bydd  y  fuddugoliaeth  drwyadl  hon  i'r  Iuddewon  mor  annisgwyl- 
iadwy  i'r  cenhedloedd,  yn  gvssylltiedi^  a  dyfodiad  y  Messiah,  a'r  pethau 

a3 


'6 

"•cffiynol  eraill,  fel  y  newidir  holl  gyfundraethau,  sefydliadau,  a  Dywodr. 
aethau  crefyddol  a  gwladwriaethol  Ewrop  ac  Asia. 

Bydd  yr  Iuddewon  fel  cenedl,  o'r  dydd  hwnnw  allan,  a'u  dinas,  a'u 
cyssegr,  yn  sanctaidd.  Yno  hefyd  y  sefydla  y  Messiah  ei  orsedd-fainc, 
a  chanol-bwynt  ei  lywodraeth.  Yna  y  bydd  Jerusalem  yn  galon  yr 
ymerodraeth,  yn  ganol-bwynt,  ac  yn  brif  ddinas  yr  hen  fyd. 

Hall  deuluoedd  y  wlad  a  ant  i  fynu  i  Jerusalem,  unwaith  yn  y 
flwyddyn,  i  addoli  y  Brenin,  Arglwydd  y  lluoecld,  ac  i  gadw  gwyl  y 
pebyll.  Y  rhai  nad  ant  i  fynu,  ni  bydd  gwlaw  iddynt,  ond  hwy  a  da- 
rewir  a  sychder  ac  a  newyn  ;  ac  os  teulu  yr  Aipht  nid  ant  i  fynu  (lie 
nad  yw  yn  gwlawio)  hwy  a  darewir  a'r  pla.  Ac  felly  cyflawnir  pob 
peth  a  lefarwyd  trwy  enau  y  prophwydi  erioed ;  ynghyd  a  gair  yr  Ar- 
glwydd, yr  hwn  yn  awr  a  ddatguddivvyd  er  cadarnhau  a  chwblhau  y 
•cyfan.  Ie,  h  ill  frenhinoedd,  llyvvodractliwyr,  olfeiriaid,  a  phobl  Ewrop, 
a'r  byd,  a  aant  wybod  yr  un  waith  lion,  fod  Duw  yn  Israel,  yr  hwn, 
megys  yn  y  dyddiau  gynt.  a  ddyry  allan  ei  lef,  ac  yr  ufu.ldheir  iddo. 

R'laid  i  lysoedd  Rhufain.  LlunJain.  Paris.  Constantinople,  Peters- 
burgh,  a'r  lleill  oil,  rodili  i  fynu  yr  ymryson,  bod  yn  ddarostyngedig,  a 
thai  i  teyrnged  i  un  cinolbwynt,  ac  i  un  Mawrhydi  galluog;  onide, 

bydd  GORSEDDFEINCtAU  YN  CAEL  EU  TAFLU  I  LAWR,  A  ThEYRNAS- 
"OEDD    YN    PEIDIO    A    BODOLI. 

Rhaid  i  otl'eir  aid,  esgobion,  a  phawb,  pa  un  bynnag  ai  Pabyddion, 
Protestaniaid,  ai  Mahometaniaid,  roddi  i  fynu  bob  proffes  o  havvl  i'r 
©ffeiria.laeth  ynghyd  athitlau.  anthydedd,  creuoau  ac  enwau,  a  pharchu 
ac  ufuddhiu  i"r  wir  offeiriadaeth  freiniol,  yn  ol  urdd  Melchisedec  ac 
yn  ol  <urdd  Aaron:  wedi  yr  adferir  hi  i'w  chyfreithlon  berchenogion — 
boneddigion  Israel ;  neu,  y  sychder  a'r  n.-wyn  a'u  dita  hwynt.  a'r  pla 
a'u  hymlid  yn  fuan  i'r  pw!l,  megys  y  gwnaed  a  Chora  Dathan,  ac 
Abiram,  y  rhai  a  dreisiasant  yr  otiVui.idaeth.  gan  wr'thryfela  yn  erbyn 
offeiriaid  a  phrophwydi  detholedig  Duw  yn  nyddiiiu  M  ses 

Pan  y  dirwyna'r  holl  bethau  hyn  yn  mla  n  ar  <1  vvnio  i  amser,  ac  eu 
(Cyflawnir  yn  yr  hen  fj  d ;  v  mddengys  ar  y  cv fai.dir  lrwn  o'y^  fa  ardderch- 
og  a  gogoncddus.  yn  tra  rhagori  ar  yr  olygfa  a  ddesgrifiwyd  eisioes. 

A'r  Arglwydd  a  vvna  yr  ho  1  sydd  yn  el  >rn  yri  wvddill,  ac.  a  gasgl  yT 
bon  a  wasgarvvyd,  ac  a  anrheithiwyd  ;  efe  a  wna  yr  hou  a  fwriwyd  yn 
nihell  yn  genedl  gef  ac  a  deymasa  amy  t  yn  Mynydd  Zi  n,  o'r  pryd 
hwnnw  yn  dfagywydd.  Neu,  mewn  geiriau  eraill.  Efe  a  gasgl  y  brod- 
orion,  gweddilfion  Joseph  yn  yr  Amerig,  ;.c  a  u  gwna  hvynt  yn  genedl 
grcf  a  grymus.  Efe  a'u  gvvareiddi  i  ac  a'u  haddysga  hwvut,  ac  a  sef- 
ydla ddinas  sanctaidd,  a  theml.  ac  eisteddle  ci  lvwodrai  tli  ;n  eu  plith, 
yr  hon  a  elwirZ't'on;  ac  yno  y  bydd  ei  babel!,  ei  gyssegr,  ci  orsedd,  a'i 
eisteddle  ymerodraethol,  dros  holl  gyfaiidir  Gogledd  a  Deheubarth  yr 
Amerig,  hyd  byth  ;  mewn  gair,  bydd  i  r  byd  gorllewinol,  yr  hyn  a  fydd 
Jerusalem  i'r  byd  dwyreiniol. 

Yno,  yr  ymwel  y  Messiah  a  hwy  yn  bcrsonol :  a'r  holl  Saint,  y  rhai 
f  pryd  hyn  fytldant  wedi  adgyfodi  a  ddeuant  gydag  cf,  ac  efe  a  sefvdla 
ei  deyrnas,  a'i  gyfraith  dros  yr  holl  wlad, 

I'r  ddinas  hon,  neu,  i'w  changhenau,  yr  ymgnsgl  y  renliedloedd, 
megys  at  y  canol-bwynt  o  oleuni  a  gwybodaeth ;  ie,  y  cenhedloedd,  eu 


"brenhinoedd.  a'u  pendefigion,  a  ddywedant,  Deuwch,  awn  i  fynn  i  fyn. 
ydd  Zion,  ac  i  deml  yr  Arglwydd,  yn  y  fan  lie  mae'r  offeiriadaeth  sanct* 
aidd  yn  sefyll  i  weinyddu  yn  wastadol  gerbron  yr  Arglwydd ;  fel  ein 
dysger  yn  fanylach,  ac  y  derbyniom  ordinhadau,  y  maddeuant,  y  sanct» 
eiddiad,  a'r  prynedigaeth  ;  a  chael  felly  ein  mabwysiadu  i  deulu  Israel, 
ac  y  caffjm  ein  cynnwys  o  fewn  yr  un  cyfammod  addawedig. 

Caiff  Mab  diystyredig  y  goedwig,  yr  hwn  sydd  wedi  bod  yn  crwydro, 
yn  isel  ei  wedd,  a  gofidus,  gan  ddyoddef  llawer  o  warth  ;  y  pryd  hwnnw 
sefyll  yn  mlaen  yn  wrol  ac  eofn,  a  dywedyd  wrth  y  cenhedloedd,  pa  rai 
sydd  wedi  bod  yn  cenfigenu  wrtho — ' '  Myfi  yw  Joseph;  ai  byw  fy 
Nhad?"  neu,  mewn  geiriau  eraill,  Yr  wyf  fi  yn  un  o  deulu  y  Joseph 
hwnnw  a  werthwyd  i'r  Aipht.  Chwi  a'm  casasoch  i,  a'm  gwerthasoch 
i,  ac  a  feddyliasoch  i  mi  farw ;  ond  Wele  !  yr  ydwyf  fi  etto  yn  fyw,  ao 
yn  etifedd  i  feddiannau,  titlau,  anrhydedd,  offeiriadaeth,  teyrn-wialen, 
coron,  gorsedd,  bywyd,  a  dyrchafiad  tragywyddol  fy  nhadau,  y  rhai 
8ydd  yn  byw  yn  oes  oesoedd. 

Yna  efe  a  ordeinir,  a  olchir,  a  enneinir  ag  olew  cyssegredig,  ac  a 
wisgir,  mewn  lliain  main,  hyd  yn  nod  yngwisgoedd  gwychion,  gogon- 
eddus,  a  breiniol  yr  offeiriadaeth  ddwyfol,  yr  hon  sydd  yn  ol  urdd  Mab 
Duw ;  efe  a-ai  mewn  i  gynnulleidfa  yr  Arglwydd,  ie,  i'r  sancteiddiolaf ; 
yno  i  gael  ei  goroni  ag  awdurdod  a  nerth,  i'r  hyn  ni  bydd  diwedd.  Ac 
Ysbryd  yr  Arg'wydd  y  p  yd  hwnnw  a  ddisgyn  arno,  megys  gwlith  ar 
fynyddoedd  Hermon,  ac  megys  cawodydd  o  wlaw  ffrwythlon  ar  ber- 
lysiau  paradwys. 

Ei  galon  a  ymeanga  gan  wybodaeth,  mor  eang  a  thragywyddoldeb, 
ei  feddwl  a  ddirnad  faith  greadwriaeth  ei  Dduw,  a'ifwriadau tragywyddol 
o  brynedigaeth,  y  gogoniant,  a'r  dyrchafiad,  yr  hyn  a  arfaethwyd  yn  y 
nefoedd  cyn  seiliad  y  byd.  ond  a  amlygwyd  yn  y  dyddiau  diweddaf  hyn, 
fel  y  delo  cyflawnder  y  cenhedloedd  i  mewn,  ac  y  gogoneddid  Israel. 
Efe  hefyd  a  wel  ei  Waredwr,  ac  a  fydd  gyflawn  o'i  bresennoldeb,  pan 
y  bydd  cwmmwl  ei  ogoniant  yn  amlwg  yn  y  deml. 

Dinas  Zion,  gyd  a'i  chyssegr,  a'i  hoffeiriadaeth,  ynghyd  a  gogoneddus 
gyflawnder  yr  efengyl,  a  ffurfiant  y  safon,  yr  hwn  a  rydd  ddiwedd  ar  yr 
holl  wrth-gredoau,  a'r  ymrysonau  gwladwriaethol,  drwy  uno  yr  holl 
werin  lywodraethau,  taleithiau,  tiriogaethau,  cenedlaethau,  llwythau, 
ieithoedd,  pobloedd,  a  sectau  Gogledd  a  Deheubarth  yr  Amerig,  a'u 
gwneyd  yn  un  teulu  cyffredinol,  wedi  eu  huno  a  rhwymyn  brawdol 
gariad ;  pan  rhyddha  gwirionedd  a  gwybodaeth  hwynt  oil,  ac  y  bydd 
cariad  yn  rhwymyn  eu  hundeb. 

Yr  Arglwydd  a  fydd  eu  brenin  a'u  deddf-roddwr  ;  pob  rhyfel  wedi 
darfod,  a  heddwch  yn  ffynnu  am  fil  o  flynyddau. 

Felly,  caiff  llywodraethwyr,  seneddwyr,  dinasyddiou,  ac  anwariaid  yr 
Amerig,  wybod  "  yr  un  waith  hyn"  fod  Duw  yn  Israel,  a  rydd  allan  ei 
lef,  ac  a'i  cwblha. 

Americaniaid  !  Mae  y  gwaith  mawr  a  rhyfeddol  hwn,  eisioes  wedi 
ei  ddechreu  yn  eieh  plith,  a  rhaid  ei  gwblhati. 

Gwahoddir  chwi  yn  serchog  yn  awr  i'w  chwilio  yn  drwyadl,  ac  i  gyf- 
ranogi  o  hono,  a'n  cynnorthwyo  i'w  gwblhau. 

Os  gofynwch,  beth  a  ddylech  wueuthur  ? 


*\ 

jtytebwn ;  arnddifrynwch  y  Saint;  rhoddweh,  iddynt  etl  breintlan 
teilwng ;  taenwch  faneri  y  gyfundraeth  a'r  gyfraith  dros  eu  cartrefi, 
eu.'dinasoedd,  eu  ijwragedd  a'u  plant.  FEL  Y  PEIDIONT  A  CHAEL 
EU  CIGYDDIO,  EU  MERTIIYRU,  YSPEILIO,  A'U  HALL. 
TUDIO,  fel  y  caflfont  lonyckhvch  i  fyned  ymlaen  gyda'r  gwaith  a 
a  orehymynodd  Duw  iddynt  ei  wneuthur. 

Rhoddwch  y  cyfreithiau  mewn  grym  ar  y  troseddwyr,  fel  y  glaa- 
hiioch  eich  godrau  oddiwrth  WAED  GWIRION. 

Gwnewch  gyfreithiau,  hefyd,  i  ad-dalu  iddynt  y  miliynau  a  gollasant 
•drwv  eich  creulon  esgeulusdod. 

Cyfrenwch  yn  hael  o'ch  meddiannau  i'w  eynnorthwyo,  fel  y  gallant 
gyflawni  eu  cennadwri. 

Parhaed  llywodraeth  yr  Unol  DalePhiau  i  gasglu  ynghyd,  a  thref- 
edigaw  gweddillion  lhvythau  Israel  (yr  Indiaidj,  gau  eu  porthi,  eu 
dilladu,  a'u  noddi.  Ymdrechwch  i'w  gwarciddio  a'u  dwyn  i.undeb  a'u 
^ilydd ;  ac  hefyd,  i'w  dwyn  i  wybodaeth  o'u  tarddiad  Israe'.aidd,  ac  o 
gyflawnder  yr  efengyl,  yr  hon  a  amlygwyd  i,  ac  a  ysgiifenwyd  gan  eu 
oyndadau  yn  y  wlad  hon.  y  cfif-iyfr  o'r  hyn  a  ddaetli  yn  awr  i'r  amlwg. 

Yr  oraclau  hyn,  ynghyd  a'r  ysgrythyrau  eraill,  a'r  oifekiadaeth,  a'r 
awdurdod  a  gyfranwyd  yn  awr  i'r  Saint,  ydynt  y  moddion  eifeithiol  i'w 
troi,  a'u  hachub  hwynt ;  tra  bydd  credoau  dynol,  a  ffurffau  disylwedd 
Sectadaeth,  yn  hollol  aneffeithiol,  ac  annigonol  i'r  gorchwyl. 

Yr  Arglwydd  a  lefarodd,  a  phwy  ai  diddyma  ?  Efe  a  roddodd  ei  lef, 
a  phwy  a'i  gwrthrldyweda  ?  Y  mae  Efe  wedi  estyn  allan  ei  fraich,  a 
phwy  a'i  try  yn  ol  ? 

Pahatn  na  ddaw  llywodraethwyr  a  dciliaid  y  Taleithiau  hyn  yn  hysbys 
o'r  oraclau  hyn  ?  Maent  wedi  eu  cyhoeddi  yn  eu  plith  i'r  dyben  hynny. 
Yna  caent  wybod  beth  sydd  raid  ei  wneuthur  a'r  gweddillion  hyn,  a'u 
dyledswydd  eu  hunain  mewn  cyssylltiad  ag  adfcriad  Israel,  ac  a  theyr- 
nas  Duw.  Caent  hefyd  wybod  beth  yw  anican  liafurvvaith,  a  thyng- 
hedfen  Saint  y  dycldiau  diueddaf,  fel  eglwys  a  phobl.  Mae'r  p  vi:c 
hwn  wedi  bod,  os  nad  yw  yn  parhau  i  fod,  yn  destyn  syndod  a  phryd- 
erwch  niil  ychydig,  ac  ar  amserau,  gryn  gyttro  ymhlith  y  bobl,  hyd  yn 
nod  er  sjfydliad  cyntaf  y  Saint  yn  y  fLvyddyn  1830. 

Ond  inwy  na  hyn  oil,  caent  wybod  tynged  y  llywodraeth  hon,  ynghyd 
a  phob  llywodraeth  arall  ar  gyfandir  Amerig ;  a  bwriad  Duw  mewn 
perthynas  i'r  cyfandir  hwn,  er  dechreuad  yr  oesocdd  hyd  yn  awr,  ac 
o'r  pryd  hyn  allan,  hyd  nes  yr  a  y  nef  a'r  ddaear  heibio,  ac  eu  crcir  o 
newydd.  Mae  yr  holl  bethau  hyn  wedi  eu  dangos  yn  eglur  yn  yr  hen 
oraclau  hynny,  ac  yu  prysuro  at  gyflawniad. 

Os  gwaa  y  llywodraethwyr  a'r  bobloedd  eu  hunain  yn  hysbys  o'r 
egwyddorion  pwysig  hyn.  a  chyflawni  y  dyledswyddau  a  nodwyd,  teil- 
yn^ant  barhad  o'r  bendithion  gwladol,  a'r  breintiau  mawrion  y  maent 
eisioes  yn  eu  mwynhau ;  'ie,  cant  hclaethach  a  rhcirorach  breintiau  o 
lawer,  o  law  haelionus  yr  Hwn,  a'u  dyrchafodd  ar  y  cyntaf  i'r  mawredd 
gwladjl  y  maent  yn  ei  feddu  yn  awr.  Pe  gvvnaent  felly,  lhvyddent, 
yinledaenent,  a  chryfiiiient  eu  llywodraeth,  yn  gadarnach  o  hyd  yn  y 
wlad  rang  hon,  hyd  nes  y  byddai,  nid  yn  unig  TVxas  ac  Oregon,  ond 
yr  holl  gyfandir  eang,  o  for  i  for,  wedi  yinuno  a  hwynt,  a  dyfod  dan  cu 


nhawdd.  yn  un  ymerodraeth  fawr,  gadarn.aheddychlon  mewn  Rhyddid 
ac  Undeb. — Deuai  Miliynau  o  boblueild  o  bob  cenedl,  a'u  haur,  a'u 
haiian  gyda  hwy,  i  »\ladychu  dan  eu  baner,  nes  y  byddai,  cjn  pen 
haunt r  canrif  etto,  dros  gun'  miliwn  o  ddynion,  oil  yn  trigo  mewn 
tangnefedd  a  rhyddid  yn  y  wlad;  tra  yr  ymestytiaj  gwareidd-dra,  cel- 
fyddiaeih  ac  amaethyddiaeth  hyd  de  f  nan  ( ithaf ,  cyfantir:  gan  wneyd 
'•  yr  aniahvch  niegys  Eden,  a  r  ditferhwch  f.  1  gardd  yr  Arglwydd." 
fteu,  ped  ewyllysient  fyned  etto  ytu  aen  ac  ufvddhau  i  gynawncier  yr 
efengyl.  byddent  yn  deilwng  o  gael.  uid  yn  unig  bendithion  tynihorol, 
ond  het'yd  duoniau  yr  Ysbrvd  (il.m,  gan  tbd  yn  barod  i  dderbyn  eu 
brenin,  —  y  Messiah, — a  chael  preswylio  \  n  dragywydd  o  tan  ei  lywod- 
ri.ieth  heddychlon  ef,  yn  y  wlad  odidog  lion. 

Eithr  cyhyd  ac  y  parhant  yn  anystyriol  ac  anwybodus  o'r  egwyddor- 
io:i  hyn;  tra  parhant  i  chwythu  allan  enllibiau,  celwyddau,  centigenau, 
a  llofruddiaeth,  yn  erbyn  y  Saint,  ac  yn  erbyn  gweddill  Israel,  gan 
ddyvvedyd  yn  ddrwg  ain,  a  gwithsef,  11  y  pethau  ni  wyddai.t  o'u  her- 
wydd;  cyhy.l  a  hynny  y  bj'dd  yn  rhaid  i  waed  y  saint,  a  merthyron 
Iesn,  barhau  i  ddylifo;  ac  y  parlni  yr  eneiuiau  dan  yr  allor  i  waeddi 
"  pi  hyd  Arglwydd  y  dieli  ein  gwaed"  ar  y  wlad  euog  turn;  ie,  hyd  nes 
y  del  y  Messiah  i  weinyddu  cytia.vnder  i'w  Saint,  a  chydwyno  iddynt  y 
llywodraeth. 

Oferedd  yw  m?ddwl  y  gwnnsu'ii  eich  drulliau.  rhuad  eich  magnelau, 
twrf  eich  cadwyni.  nertli  eich  barau,  nen  awch  eich  cleddyfau,  ladd,  na 
gwanhau  ffydd,  gobaith.  na  gwybodaeth  Saint  y  dyddiau  divveddaf. 
Maent  yn  girybod  rhai  ffeithiau,  a  pliarhant  i  wybol  fftilbiau,  pan  y 
bydd  angau  rhyfel,  a  chydafan  yn  \mgynddeiriogi  o'u  hamgylch.  Ni 
allant  gaueu  llygaidar  y  ft'eithk.u  hyn,  er  muyn  boddioeullywodraeth- 
wyr,  eu  barnwyr.  a'r  werin  atlonydd. 

Yr  ydym  yn  gpfyn  yn  ddifrifol  i  einllywodraethwyr.  a'n  cyd-c!deiliaid 
eraill,  pa  un  a  ydyw  yn  fradwriaeth  i  wybod,  nac,  hyd  yn  no  i  gyhoeddi 
-■■  ''vn  a  wyddom  ?  Os  ydyw,  yua.  tarewch  y  dyrnod  llot'ruddiog ; 
3'  ~~i  ■- ■•  taf  ar  vr  hvn  s\dd  iei.1  ivro  i  \v  dd\wer'> rl 

ond  gwrandewcn  ,mi  fr%. .  "   •  ..".,..    "  v     ....._ 

Gan  byny,  yr  ydym  yn  dv  eyd  iu>ea  n»v»n  anuau,  neueinioes,  mewnj 
rhwymau,  neu  ryfldid  :  fed  y  Duw  mawr  wtui  llefaiu  yn  yr  ces  hon. — 
Ac  yr  ydym  ni  yn  ywybod  hynny. 

Mae  ei'e  wedi  rbqtidi  i  ni  yr  of.'eiriadactb  sanctaidd,  a'r  npostoliaeth, 
ac  agoriadau  teyrnas  DJuw,  i  ddwyn  od  .iamgyleh  adferiad  nob  peth, 
fel  yr  addawyd  dnvy  y  prophwydi  sanctaidd  eiioed. — Ac  yr  ydym  id  yn 
ywyhod  hynny. 

M;;e  efe  wedi  dafguddio  tarddiad,  ac  oraclau  trLolicn  cyi:tefig  yr 
Amerig,  a'u  tyngh'edfen  ddjfcdol. — Ac  yr  ydym  ni  yn  gwybod  hynny. 

Mie  efe  wedi  datguddio  c\flawnder  yr  efengyl,  ynuhyd  a  i  deniau, 
ei  beiu.iti.ion,  a  i  hordinhadau  — Ac  yr  ydym  ni  yn  yvybod  h'/m.y. 

Mae  efe  wedi  gorchymyn  i  ni  ddwyn  tystiolaeth  o  hyn,  yn  gyntaf,  i'r 
Cenhedloedd,  yua  i  weduill  Israel,  ac  i'r  Iuddewon. — Ac  yr  ydym  id  yn 
g  try  bed  hynny. 

Mae  efe  wedi  gorchymyh  i  ni  gasglu  ei  Saint  ynghyd  ar  y  Cyfandir 
fawn,  ac  i  adeiladu  dinasoedd  a  chys^egroedd  sai.ctaidu. — Ac  yr  ytit,!!!, 
i.i  yn  ywylod  Ayn/iy. 


10 

Mae  efe  wedi  dywedyd,  y  caiff  y  Cenhedloedd  ddyfod  i  mewn  dan 
yr  un  cyfaramc  d  ac  efengyl;  a  chad  eu  cyfrif  ayda  thy^  Israel,  uc  y 
byddant  yn  bobl  lendigedk;  yn  y  wlud  dJaionus  hovi  hyd  byth,  os  edi- 
fai  hant,  a'i  choficidio. — Ac  yr  ydym  ni  yn  ywybod  hynny. 

Efe  a  dcyuedodd  hei'yd,  os  nad  edifarbant,  a  dyfod  i  wybodaeth  o'r 
gwirionedc1,  gan  beidio  a  gwrthryfela  yn  erbyn  Z.on,  a  chan  t'wrw  ym- 
aith  lofruduiaeth,  celwydd,  balchuer,  priestcraft,  gmmeb.  ac  atiendid ; 
mai  buan  y  tieiigant  oddiar  wyi  eb  y  t.daear,  ac  y  bwrir  hvynt  hyd  jn 
Utfern. — Ac  yr  ydym  ni  yn  ywybod  hynny. 

Efe  a  ddywedodd,  fod  yr  amser  yn  agos,  pan  y  cesglir  yr  Iuddewon 
i  Jerusalem. — Ac  yr  ydym  ni  yn  gwybod  hynny. 

Efe  a  ddywedodd,  y  datguddir  deg  llwyth  Israel  yn  nhir  y  gogledd, 
ynghyd  a'u  cof  lyfrau  a'u  horaclau,  yn  ddarpariaaol  i'w  djchweliad, 
a'u  hundeb  a  Judah,  nid  i  gael  eu  gwasgaru  mwy. — Ac  yr  ydym  ni  yn 
gwybod  hynny. 

Efa  a  ddywedod  I,  mat  pan  gySlawner  yr  holl  dJ.arpa™ia:lau  hyn,  yn  y 
wl  id  him,  ac  yn  Jerusalem,  i  phari  brevet  liv  yr  er'engyl  yn  ei  chyflawn- 
der,  ymhlith  yr  holl  genhedloedd,  er  tystiolaeth,  y  daw  efe,  a'i  holl 
saint  gydag  ef,  i  deyruasu  ar  y  ddaear  am  hi  o  dynyddoedd. — Ac  yr 
ydym  ni  yn  ywybod  hynny. 

Ere  a  ddywedodd,  na  ddaw  efe  yn  ei  ogoniant  i  ddinystrio  yr  annuw- 
ioliou,  hydnes  y  rhybydiir  hwynt  o'r  pethau  hyn:  ac  y  bydd  y  paroto- 
adau  hyn  i'w  dderbyn  wedi  eu  cwblhau. — Ac  yr  ydym  ni  yn  ywybod 
hynny. 

Yn  awr,  gydwladwyr,  os  yw  y  wybodaeth  hon,  neu  ei  chyhoeddi,  yn 
fradwriaeth,  neu  dronedd,  nid  ydym  ni  yn  gwrthod  marw. 

Oud  bydded  yn  hysbys  i  chwi,  pa  un  bynnag  ai  byw  ai  marw  fyddwn 
ni,  y  cairf  geiriau  tystiolaeth  yr  Annerchiad  hwn,  sydd  yn  cael  ei  anfon 
attoch,  eu  cyflawni  yn  sicr. 

Nef  a  claear  a  ant  heibij,  ond  ni  fydd  un  iot,  nac  un  tipyn  o'i  air 
datguddiedig  ef  heb  ei  gyriawni. 

Am  hynny,  etto,  dywedwn  wrth  yr  holl  bobloedd,  ediferfiewtn,  a 
neuvildier  chwi  vn  enw  Iesu  Grist,  cv  ir.tiddeuant  pechodau,  a  chv.  i  a 
dde'rbyniwch  ddawn  yr  Ysbryd  Ulan,  ac  a  gewch  wybod  y  gwirionedd, 
a'ch  cyfrif  gyda  thy  Israel. 

Unwaith  etto,  yr  ydym  yn  eich  gwahodd  chwi  holl  frenhinoedd, 
llywyddion,  rheolwyr,  barnvvyr,  a  phobloedd  y  byd,  in  cynnorthwyo 
ni,  Saint  y  dyddiaudiweddaf ;  ac  hefyd  yr  Iuddewon,  a  gweddill  Israel, 
drwy  eich  dylanwad  eich  nodded,  a'ch  arian  a'ch  aur ;  fel  yr  adeilader 
dinasoedd  Zion  a  Jerusalem,  a  thernlau  a  cuyssegrau  ein  Duw ;  ac 
y  cyflawner  yr  adferiad  niawr,  i  ddwyn  i  fewn  ogoniant  y  dydd  diw. 
eddaf. 

Fel  y  byddo  gwybodaeth,  gwirionedd,  goleuni,  cariad,  heddweh,  un- 
deb,  anrhydedd,  gogoniant,  ac  ardderchawgrwydd,  yn  llanw  y  ddaear; 
ynghyd  a  bywyd  tragywyddol  a  llawenydd. 

Fel  y  darfyddo  marwolaeth,  caethiwed,  trais,  rhyfel,  galar,  gofid,  a 
phoen  am  byth  o'r  tir,  ac  y  byddo  pob  deigryn  yn  cael  ei  sychu  oddiar 
bob  Uygad  yn  y  wlad. 

M^wn  cyflawniad.  o'r  gwaith  a  roddwyd  iddynt,  bydded  i'r  Saint 


11 

drwy'r  byd;  a  phawb  eraill  a  deimlant  awydd  dros  waith  Duw,  anfon  ett 
rhoddion,  eu  degymau,  a  u  ho.Frymau,  er  adeiladu  teml  yr  Arghvydd, 
yr  hon  sydd  yn  cael  ei  hadeiiadu  yn  awr  yn  ninas  Nanvoo,  yn  nhalaith 
Illinois. 

Deuant  hefyd  a'u  haur,  a'u  harian,  eu  nwyfau,  a'u  crefftwyr,  i  sefydlu 
gweithfiau,  a  chrefftiau  o  bob  natur,  fel  yr  adeilader  y  ddinas,  ac  y 
byddo  gwaith  er  cynnorthwyo  y  tlodion,  a  chryfhau  dwylaw  y  rhui  sydd 
wedi  dioddef  pwys  a  gwres  y  dydd;  wedi  gwneuthur  hunan-ymwadiad 
mawr,  ac  aberthuyn  helaeth,  er  sylfaenuteyrnas  Dduw,  a  bod  yn  offer- 
ynol  i  ddwyn  y  gwaith  yinlaen  hyd  yma. 

Yr  ydym  hefyd  yn  dymuno  yn  daer,  a  phwysig,  ar  holl  olygwyr 
y  newyddiaduron,  drwy'r  holl  wlad  hon,  a  phob  gwlad  arall,  i  gy- 
hoeddi yr  Annerchiad  hwn.  Maa  yn  ddi'au  yn  cynnwys  newyddioa 
o  bwys,  yn  enwedig  i'r  rhai  hynay  sydd  yn  gweddi'o  yn  feunyddiol, 
"  Deued  dt/  deyrnus ;  gwneier  dy  ewyllys,  megys  yn  y  nef,  felly  ar  y 
ddaear  hefyd." 

Dymunir  ar  y  Llywydd  Wilford  Woodruff,  yr  hwn  sydd  yn  arolygu 
cyhoeddiadau  Saint  y  dyddiau  diweddaf  yn  Llynlleifiad,  yn  Lloegr,  i 
ledaenu  yr  Annerchiad  hwn  mor  gyhoeddus  ag  y  byddo  inodd,  drwy 
Loegr,  Scotland,  Iwerddon,  ac  Isle  of  Man. 

Dymunir  ar  Capt.  Jones,  ein  Gweinidog  dros  Gymru ;  i'w  gyfieithu, 
a'i  argraffu  yn  yr  iaith  Gymraeg,  a  i  ledaenu  drwy  y  wlad  honno. 

Dymunir  hefj  d  iddo  gael  ei  gyfieithu  i'r  Ellmynaeg,  gan  ry w  rai  o'n 
henuriaid  Ellmynaidd,  a  i  gyhoeddi  yn  y  wlad  hon,  ac  hefyd  ar  gyfandir 
Ewrop  ;  ynghyd  ag  yn  yr  Hispaenaeg  a'r  Ffrancaeg. 

Dylai  ein  henuriaid  Norwe^aidd,  ei  gyfieithu  a'i  gyhoeddi  yn  e« 
hiaith,  yn  Norway,  Illinois,  ac  yn  Norway  yn  Ewrop. 

Dylai  Henuriad  Addison  Pratt,  ein  Cenhadwr  yn  Ynysoedd  Sand- 
wich, ei  gyhoeddi  yno  hefyd.  . 

Yr  ydym  yn  gobeithio  hefyd  y  gwna  ein  cyfeillion,  yr  Iuddewon, 
drwy'r  byd,  ei  gyhoeddi  a'i  ledaenu  yn  y  gwahanol  dafod-ieithoedd,- 
hyd  y  gallant. 

Ac  yn  olaf,  er  nad  lleiaf,  taer  erfyniwn  ar  olygydd  y  Cherokee  Advocate 
ac  eraill  o  weddill  Joseph,  i  gyhoeddi  yr  unrhyw  yn  nhafodiaith  yr 
Indiaid,  hyd  y  byddo  yn  bosibl. 

Ninnan  a  ymdrechwn  yn  ol  ein  rhan,  i  gyhoeddi  yn  ein  Swyddfa,  Aft* 
7,  Spruce  Street,  New  York,  gan  mil  o  gvpiau  o'r  Annerchiad  hwn, 
i'w  rhanu  yn  y  wlad  hon,  yn  rhad ;  a  gwnawn  yr  hyn  a  allom  i'w  hanfoa 
i'r  llywodraethwyr,  seneddwyr,  barnwyr,  a'r  bobloedd ;  Ueb  adael  f 
gwyr  lien  yn  angof. 

Caerefrog  Newydd,  ElrUl  Gfed,  1845. 


12 


AT  Y  DARLLENYDD  CYMREIG. 

Hvsbysir  y  Cymry,  y  gellir  cael  gwyhodaeth  helaethach  o'n  heg» 
Wyddorion,  gan  eiti  pregethwyr,  ba  rai  sydd  yn  myned  ar  hyd  a  lied  y 
dywysogaeth.  heb  na  chyflog  na  gorfodaeth  :  a'rsawl  a  welo  yn  dda 
gvfranu  at  eu  hangenrheidiau,  Arglwydd  Dduw  yr  lioll  ddaear  a'i 
chyfiawnder.  a'u  bendithio  am  hynny  ar  eu  canfed. 

D:i  fyddai  genym  gael  cyfleusderau.  a  galwad  ychwanegol,  i  bre2;ethu 
yr  efeiigyl  dragywydaol,  ynghydawnder  ei  doniau,  a'i  bendithion  i'n 
bro.lyr,  a'n  chwiorydd  uiiwaed,  rhwng  mynyddoedd  Cymru,  yn  rhad. 

Sylwe.l  y  darllenydd,  mai  yn  yr  Amerig  y  eyfansoddwyd  yr  Annerch- 
iad  blaehofpl,  o  ganlynia  1,  01  gellir  cael  rhyw  dueddiad  yn  yr  iaith,  ag 
a  feddylir  yn  anmhriodol  i'r  wlad  hon,  coned  mai  o'r  wlad  honno  y 
tarddodd. 

Hysbysir  y  darllenydd,  fy  mod  wedi  cvhoeddi  Trnethawd  vn  ddi- 
weddar  yn  gymraeg,  o'r  emv  "YR  HEN  GREFYDD  NEWVDD,"  yn 
dan'g^s  yr  egwyddorion  a  gredwn.     Pris  ckwe'  cheiaiog. 

Hafyd,  Traethawd,  attebiad  i'r  prif-wrthddadleuon  sydd  yn  cael  eu 
cynnyg  i  wrtbbroti  yr  athrawi.ieth  a  broffeswn.     Pris  lair  ceiniog. 

Dymunaf  ar  y  Cymry  arbed  eu  barn  am  ein  cymmeriadau  dros 
ycbydig  etto,  a  chant  brofion  digonol,  mai  celwyddau  ydyw  yr  hyn  a 
gyhoeddwyd  am  danom  yn  y  "  Gwir  Fedyddiwr,"  y  "  Serev  Gom- 
ei,"  "  Yr  Amser.yu,"  &c.  Gan  fod  amryw  gabldraetbau  am  danom 
ni  a'n  crefydd,  wedi  eu  cyhoeddi  gan  wyr.  sydd  wedi  gvvrthod  cyhoeddi 
yr  amidiff/niad,  daw  y  rheiny  allan  yn  D/aethodau  byiion,  can  gynted 
ag  y  ceir  cydeus  Ira ;  pa  rai  a  ellir  gael  gan  ein  pregethwyr,  ac  ainryar 
lyfrwerthwyr  drwy'r  wlad.  Ac  nid  wyf  yn  ammeu  na  fydd  y  Gwir- 
ionedd  yn  barod  i  ddiolcb,  fel  arferol  am  ryddid  yr  Argraff-wasg. 
Dyoddefed  y  Saint  ycbydig  etto,  ac  ymbwylled  y  byd  gyda  hwy ;  a 
chant  weled,  mai  gwyn  ei  fyd  yr  hwn  ni  roddes  ei  farn  yn  ehud.  p  Yr 
Arglwydd  grasol  a  fendithio  bob  dyn,  yn  euwedig  fy  nghyd-genedl 
anwyl. 

D.  J. 

Khagfyr  \af,  1845. 


CYFIEITHWYD  A  CHYHOEDDWYD  GAN  CAPT/JONES. 

ABGRAFFWYD  GAN  JOHN  JONES,  RHYDYBONT, 


y 


r 
v 


■'     •  K<«  i- 


m 

pu 

k* 

'VI 

s£|*.- 


